50 DAHILAN 


4 


50 nor 


para ipagdiwang ang 


Ibinubuod ng NDFP sa 12-Puntong Programa nito 
ang pambansa at demokratikong mga hangarin 
at pangarap ng sambayanang Pilipino. 


Inihahapag ito ng rebolusyonaryong kilusan bilang 
alternatiba upang wakasan ang kronikong krisis ng 
malakolonyal at malapyudal na lipunan. 


12-Puntong Programa ng NDFP 


1 Pagkaisahin ang sambayanan 
para ibagsak ang sistemang 
malakolonyal at malapyudal sa 
pamamagitan ng digmang bayan 
at kumpletuhin ang pambansa- 
demokratikong rebolusyon. 


2 Itatag ang demokratikong 
republikang bayan at ang 
demokratikong gubyernong koalisyon. 


4 Itaguyod at isulong ang mga 
demokratikong karapatan ng 


mamamayan. 

5 Wakasan ang lahat ng di-pantay 
na ugnayan sa US at iba pang 

bansa at mga dayuhang entidad. 

6 Ipatupad ang tunay na 
repormang agraryo, itaguyod 

ang kooperasyong agrikultura, 

itaas ang produksyon at empleyo 

sa kanayunan sa pamamagitan ng 

modernisasyon ng agrikultura at 


industriyalisasyong rural at tiyakin ang 
sustenableng agrikultura. 


Buuin ang Hukbong Bayan at ang 
sistema ng Tanggulang Bayan. 


1 Wasakin ang dominasyon ng 

US at iba pang imperyalistang 
kapangyarihan, malalaking kumprador- 
burges at panginoong maylupa sa 
ekonomya: ipatupad ang pambansang 
industriyalisasyon at itayo ang 
ekonomyang malaya at umaasa-sa- 


sarili. 
a Ipatupad ang isang 
kumprehensibo at progresibong 
patakarang panlipunan. 
Q Itaguyod at paunlarin ang 
pambansa, siyentipiko at 
pangmasang kultura. 
10 Itaguyod ang karapatan sa 
demokrasya at pagpapasya- 
sa-sarili ng sambayanang Moro, 
sambayanang Kordilyera at iba pang 
pambansang minorya. 
11 Isulong ang rebolusyonaryong 
pagpapalaya sa kababaihan sa 
lahat ng larangan. 
Itaguyod ang aktibo, malaya 


12 at mapayapang patakarang 
internasyunal. 


